Tueddiadau 


cyngor yng 
Nghymru 





Ystadegau am gleientiaid 
gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Cymru: 


Ffocws ar nodweddion gwarchodedig 


Chwarter 1 a Chwarter 2 
(Ebrill - Medi 2015) 


cyngorar | citizens 
bopeth 





Cyngor ar Bopeth Cymru 


Cafodd elusen Cyngor ar Bopeth ei sefydlu ym 1939. Ers hynny, rydym wedi rhoi 
cyngor, gwybodaeth a chymorth ar bob math o faterion bob dydd i bwy bynnag 
sydd ei angen, o ddyledion, arian a budd-daliadau lles i dai, cyflogaeth a 
pherthnasau. 


Mae ein sesiynau addysg ariannol a rhaglenni gwneud yn fawr o'ch incwm hefyd yn 
helpu pobl i gymryd rheolaeth o'u harian a sicrhau bod y rhai mewn angen yn 
hawlio'r holl gymorth ariannol sy'n ddyledus iddyn nhw. 


Yng Nghymru, mae gennym rwydwaith o 19 o ganolfannau lleol Cyngor ar Bopeth' - 
elusennau unigol bob un, gyda bron i 800 o staff gwirfoddol a chyflogedig 
ymroddedig. 


Rydym yn chwalu'r rhwystrau i gyngor trwy fynd i lefydd lle mae pobl ein hangen 
fwyaf, gan roi cyngor o 375 o leoliadau cymunedol o Fôn i Fynwy, yn ogystal â 
chynnig gwasanaethau dros y ffôn ac ar-lein. 


Mae miliynau o bobl ledled Cymru a Lloegr yn troi atom bob blwyddyn. Trwy hyn, 
cawn gipolwg unigryw ar eu hanghenion a'u pryderon nhw. Rydym yn defnyddio'r 
wybodaeth hon i ymgyrchu dros faterion o bwys, yn lleol ac yn genedlaethol. Felly, 
rydym yn helpu pawb mewn rhyw fodd - nid dim ond rhai sy'n cael cymorth 
uniongyrchol gennym. 


1 Mae Cyngor ar Bopeth yn newid. Rydym yn moderneiddio ein gwasanaethau er mwyn ymateb i 
anghenion sy'n newid ac er mwyn cyrraedd mwy o bobl. Fel rhan o'r broses hon, rydym wedi newid 
enw'r gwasanaeth - gyda 'canolfan' bellach yn cael ei galw yn Cyngor ar Bopeth lleol. 


Cynnwys 

Tueddiadau cyngor - dyma'r penawdau 
Cyflwyniad 

Oedran 

Anabledd 

Ethnigrwydd 

Rhywedd 

Casgliad 

Atodiad 


os 
06 
06 
11 
14 
14 
16 
17 


Tueddiadau cyngor - dyma'r 
penawdau 


Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, fe wnaeth Cyngor ar Bopeth Cymru helpu mwy 
na 60,000 o bobl gyda mwy na 202,000 o broblemau, cynnydd o 11% o gymharu 
â'r un cyfnod yn 2014-15. Mae adran Cymru o wefan hunangymorth Cyngor ar 
Bopeth wedi cael dros 387,000 o ymwelwyr yn y cyfnod hwn hefyd. 


Y taliad annibyniaeth bersonol (PIP)? yw'r mater unigol mwyaf y mae pobl yn gofyn i 
ni am gymorth yn ei gylch ar hyn o bryd - mwy na'r holl faterion eraill yn ymwneud 
â budd-daliadau a bron dwbl y brif broblem ddyled. Rhwng mis Ebrill a mis Medi 
2015, mae ein gwasanaeth wedi helpu 6,748 o gleientiaid gydag 17,735 o 
broblemau PIP - cynnydd o 44% ar yr un cyfnod y llynedd. 


10 problem fwyaf cyffredin yng Nghymru — Ebrill - Medi 2015 


PIP 
ESA 
Ôl-ddyledion y dreth gyngor 
Budd-dal tai 
Credydau treth gwaith/plant 
Dyledion cardiau credyd/siopau 
Gorchmynion gostwng dyled 
Dyledion benthyciadau personol 
Gostyngiadau'r dreth gyngor 
Problemau tanwydd 

0 5000 10000 15000 20000 


Budd-daliadau a lles 


Ers 2011-12 problemau gyda budd-daliadau yw testun mwyaf O 
cyffredin y cyngor a roddir gan Cyngor ar Bopeth lleol yng AA 
Nghymru. Maent yn cyfrif am 39% o'r holl faterion sy'n dod i'n 
sylw ni ar hyn o bryd. Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015 cafodd 4 o bob 10 
bron i 26,500 o bobl gymorth gyda mwy na 79,300 o 
broblemau gyda budd-daliadau. 


dyna faint o 
broblemau 


budd-daliadau 
Mae bron i 2,000 o bobl wedi gofyn am gymorth gydag apêl, neu sy'n deillio o 


gyda herio penderfyniad, yn ymwneud â'u cais am lwfans fudd-daliadau 
cyflogaeth a chymorth (ESA). anabledd PIP ac 
ESA 





2 Budd-dal nad yw'n seiliedig ar brawf modd yw'r PIP sy'n raddol ddisodli'r lwfans byw i'r anabl ar gyffer 
pobl o oedran gweithio (16 i 64). 


PPa 
9% 


o gynnydd 
mewn 
problemau 
credydau 
treth gwaith/ 
plant 





Dyled 


Dyled yw'r ail broblem fwyaf cyffredin o 


hyd, sef 29% o'r holl b 


Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol hefyd mewn 
problemau'n ymwneud ag apeliadau PIP neu herio 
penderfyniad PIP yn chwe mis cyntaf 2015-16, o gymharu â'r 
un cyfnod y Ilynedd (cynnydd o 263% yn achos y cyntaf a 
124% yn achos yr ail). 


Mae nifer y cleientiaid sy'n cael cymorth gyda phroblem yn 
ymwneud â chredyd cynhwysol yn parhau i godi wrth i'r 
budd-dal gael ei gyflwyno ledled Cymru, er bod y ffigurau'n 
gymharol isel o hyd - rhoddwyd cymorth i 215 o gleientiaid 
gyda 348 o broblemau credyd cynhwysol rhwng mis Ebrill a 
mis Medi 2015. 


roblemau. Cafodd 


dros 13,800 o bobl help gyda mwy na 1 9% 


58,655 o broblemau dyled rhwng Ebrill a 


Medi 2015, ychydig yn 
â'r un cyfnod yn 2014. 


Gwelwyd gostyngiad hefyd mewn sawl 
math o ddyledion credyd defnyddwyr, yn 
cynnwys cardiau credyd, benthyciadau 


llai (-2%) o gymharu EMEK o gynnydd 
broblemau mewn 
benthyciadau problemau ôl- 
diwrnod ddyledion y 
cyflog dreth gyngor 





personol a benthyciadau diwrnod cyflog. 


Er hynny, mae cyfran y problemau sy'n ymwneud ag ôl-ddyledion gyda biliau cartref 
hanfodol (fel y dreth gyngor, rhent a dŵr) yn parhau i godi. Mae problemau gydag 
ôl-ddyledion dirwyon llys ynadon a gorchmynion iawndal yn cynyddu hefyd (i fyny 
14%). Mae bron hanner y problemau hyn (47%) yn deillio o gamau gweithredu 
asiantau gorfodi/beilïaid, ac mae hyn yn wir hefyd am draean o holl broblemau 
ôl-ddyledion y dreth gyngor (3490). 


Tai 


Trodd bron i 6,300 o bobl at Gyngor ar 
Bopeth lleol i gael cymorth gyda mwy 
na 8,600 o broblemau tai rhwng mis 
Ebrill a mis Medi 2015. Problemau gyda 
chartrefi'r sector rhentu preifat yw'r 
mwyafrif o hyd, ac 
atgyweiriadau/cynnal a chadw; rhent a o gynnydd 

thaliadau eraill a diogelu blaendal bM o broblemau tai 
tenantiaid yw'r problemau mwyaf o y yn ymwneud ag 
hyd. eiddo yn y 
sector rhentu 
preifat 


rhent ymysg 
tenantiaid 
cymdeithasau 
tai 





Cyflogaeth 


Mae problemau cyflogaeth yn parhau i fod yn drydydd ar y rhestr o'r problemau 
mwyaf cyffredin y mae pobl yn troi atom yn eu cylch. Yn y chwe mis ers mis Ebrill, 
mae Cyngor ar Bopeth Ileol wedi helpu dros 6,000 o bobl gyda 9,400 o broblemau 
cyflogaeth, ond mae hyn yn ostyngiad bach (-3%) ers yr un cyfnod yn 2014. 
Problemau'n ymwneud â chyflog a hawliau yw'r rhai mwyaf cyffredin - maent yn 
cyfrif am chwarter yr holl broblemau. Darlun cymysg a gafwyd o ran problemau'n 
ymwneud â cholli gwaith gyda phroblemau diswyddo wedi gostwng 5% a 
phroblemau dileu swyddi wedi cynyddu 496. 


Ynni 


Mae Cyngor ar Bopeth lleol wedi helpu mwy na 2,800 o bobl gyda phroblem yn 
ymwneud ag ynni rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, yn cynnwys ymdrin ag ad-dalu 
dyledion a phroblemau'n ymwneud â'r tariff/pris maent yn ei dalu am eu nwy a 
thrydan, dulliau gwerthu/newid cyflenwr a'r Gostyngiad Cartref Cynnes”. 


3 Cynllun ad-daliad yw'r Gostyngiad Cartref Cynnes (gwerth £140 yn ystod gaeaf 2014-15) y mae'n 
ofynnol i'r cwmnïau ynni mwyaf (sydd â 250,000 neu fwy o gwsmeriaid) ei ddarparu yn ôl y gyfraith. 
Gall cyflenwyr llai hefyd gymryd rhan yn wirfoddol. 


Cyflwyniad 


Mae'r ddogfen wybodaeth hon yn rhan o ddiweddariadau rheolaidd gan Gyngor ar 
Bopeth Cymru sy'n tynnu sylw at y prif broblemau y mae cleientiaid ledled Cymru 
yn gofyn am gymorth y gwasanaeth yn eu cylch. Mae'n cyfeirio at ddau chwarter 
cyntaf 2015-16 (Ebrill-Medi 2015). Yn ogystal â rhai o'n prif ystadegau, prif ffocws yr 
adroddiad yw rhoi dadansoddiad o'r prif bynciau y mae pobl yn gofyn am gyngor 
arnynt yn ôl proffil cleientiaid”, gan edrych yn benodol ar bedair nodwedd 
warchodedig - oedran, anabledd, rhywedd ac ethnigrwydd. 


Dylid nodi fod gan rai grwpiau gynrychiolaeth ormodol ymhlith cleientiaid Cyngor ar 
Bopeth o gymharu â'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Er mwyn ystyried hyn, wrth i 
ni edrych yn fanylach ar y math o broblemau y mae pobl wedi gofyn am gymorth yn 
eu cylch, rydym ni wedi cymharu cyfrannau gyda chyfran gyffredinol y bobl yn y 
grŵp penodol hwnnw (e.e. band oedran; rhywedd) ar gyfer pob math arbennig o 
gyngor er mwyn canfod gwahaniaethau penodol. Er enghraifft, pobl ifanc 15 i 24 
oed yw 1296 o gleientiaid tai ond maent yn cyfrif am 1896 o'r holl broblemau sy'n 
ymwneud ag eiddo yn y sector rhentu preifat. 


Oedran 


Efallai y bydd angen pobl am gyngor yn amrywio ar wahanol adegau o'u bywyd. 
Mae Tabl 1 yn helpu i ddangos hyn drwy ddadansoddi'r pedwar prif faes cyngor 
fesul oedran. 


Oedran Pob cleient Budd-daliadau Dyled Tai Cyflogaeth 
15-24 9% 8% 8% 12% 16% 
25-34 20% 17% 24% 23% 28% 
35-49 29% 30% 35% 28% 29% 
50-64 29% 33% 26% 2396 2396 
65+ 13% 11% 7% 14% 3% 


A Tabl 1: Cyfran y problemau ar draws ein pedwar prif faes cyngor fesul proffil oedran y cleient - Ch1 
a Ch2 2015-16 (% colofnau) 


4 Dylid nodi y bydd cleientiaid yn aml yn gofyn am gyngor ar fwy nag un pwnc felly efallai y bydd yr un 
cleient yn cael ei gynrychioli fwy nag unwaith wrth edrych ar y data fel hyn. 


Yn y chwe mis o fis Ebrill i fis Medi 2015, pobl ifanc (15 i 34 oed) oedd mwy na dau 
ymhob pump (4496) o'r holl gleientiaid cyflogaeth a mwy na thraean (3596) o'r holl 
gleientiaid tai - o gymharu â 2999 o'r holl gleientiaid. 


Mae pobl 65 oed a hŷn yn llai tebygol o lawer o ofyn am gyngor yn ymwneud â 
chyflogaeth - sydd yn gwneud dim ond 396 o gleientiaid cyflogaeth, o gymharu ag 
1390 o'r holl gleientiaid. 


Gan edrych yn fanylach ar broblemau cyflogaeth, mae tabl 2 yn dangos sut mae'r 
math o broblem y mae pobl angen cyngor yn ei chylch yn gallu amrywio yn ôl 
oedran. Hwyrach fod natur cyflogaeth ieuenctid yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith 
fod bron hanner y cleientiaid sydd wedi gofyn am gymorth mewn perthynas â 
chyflog a hawliau (sy'n cynnwys materion fel cyflogau/slipiau cyflog, tâl salwch a 
hawl i wyliau) (4796) a diswyddo (4696) rhwng 15 a 34 oed. 


Yn yr un modd, mae mwy na dau o bob pum cleient (4296) sydd wedi gofyn am 
gymorth gyda phroblem yn ymwneud â thelerau ac amodau cyflogaeth 
(ymholiadau cyffredinol am gontractau, oriau gwaith/cael egwyl a chontractau dim 
oriau) yn perthyn i'r grŵp oed hwn hefyd. 


Pobl hŷn, fodd bynnag, yw mwy o gleientiaid dileu swyddi. Mae bron i ddau o bob 
pum cleient (3896) sydd wedi gofyn am gyngor yn ymwneud â phroblem dileu 
swyddi rhwng 50 a 64 oed. 


Math o broblem 





cyflogaeth 

Pob cleient cyflogaeth: 1696 2896 2996 2396 396 
Cyflog a hawliau 19% 28% 26% 24% 3% 
Diswyddo 19% 27% 31% 22% 1% 
Telerau ac amodau 15% 27% 27% 27% 3% 
cyflogaeth 

Datrys anghydfod 13% 28% 34% 23% 2% 
Dileu swyddi 8% 17% 32% 38% 5% 


A Tabl 2: Y problemau cyflogaeth mwyaf cyffredin yn ôl proffil oedran y cleient - Ch1a Ch 2015-16 (% 
rhesi) 


Problemau sy'n gysylltiedig ag eiddo yn y sector rhentu preifat yw bron i 3 o bob 10 
o broblemau tai a ddaw drwy ddrysau Cyngor ar Bopeth lleol. Gan fod pobl ifanc yn 
fwy tebygol o fyw mewn tai rhent preifat, nid yw'n syndod bod hanner y cleientiaid 
sydd wedi cael cymorth gyda phroblemau o'r fath rhwng 15 a 34 oed (4990). 





Math o broblem tai 25-34 35-49 50-64 

Pob cleient tai: 12% 23% 28% 23% 14% 
Eiddo yn y sector rhentu 18% 31% 26% 18% 7% 
preifat 

Problemau 3% 13% 26% 26% 32% 
amgylcheddol neu gyda 

chymdogion 

Bygythiad o fod yn 14% 24% 36% 21% 4% 
ddigartref 


A Tabl 3: Y problemau tai mwyaf cyffredin yn ôl proffil oedran y cleient - Ch1 a Ch2 2015-16 (% rhesi) 


O ran grwpiau oedran eraill, mae bron i draean y cleientiaid (32%) sydd wedi gofyn 
am gyngor ar broblem amgylcheddol neu broblem gyda chymdogion yn 65 oed a 

throsodd, ac mae mwy na thraean o'r rhai sydd wedi troi at Gyngor ar Bopeth lleol 
pan maent dan fygythiad o fod yn ddigartref yn perthyn i'r grŵp 35 i 49 oed (3690). 


Mae bron i 6 o bob 10 cleient dyled (5996) rhwng 25 a 49 oed - o gymharu â 49% o'r 
holl gleientiaid. Fel yn achos tai a chyflogaeth, mae pobl hŷn (65 oed a throsodd) yn 
llai tebygol o ofyn am gymorth gyda phroblemau dyled, ac maent yn cyfrif am 796 
yn unig o gleientiaid dyled. 


Oedran 15-24 25-34 35-49 50-64 (ia 


Pob cleient dyled: 8% 24% 35% 26% 7% 
Ôl-ddyledion y dreth gyngor 9% 28% 39% 22% 3% 
Cardiau credyd/siopau 596 229 3796 27% 9% 
Gorchymyn gostwng dyled 9% 29% 37% 22% 3% 
Benthyciadau personol 7% 25% 35% 279 7% 
Ôl-ddyledion rhent - 8% 28% 39% 23% 2% 


awdurdod lleol 


Ôl-ddyledion rhent - 10% 26% 39% 24% 2% 
cymdeithas tai 


Ôl-ddyledion rhent - sector 14% 29% 36% 18% 2% 
rhentu preifat 


A Tabl 4: Y problemau dyled mwyaf cyffredin yn ôl proffil oedran y cleient - Ch1 a Ch2 2015-16 (% rhesi) 


Mae'r math o broblemau dyled y mae pobl 25-49 oed yn gofyn am gymorth yn eu 
cylch yn adlewyrchu i bob pwrpas y prif broblemau dyled ar gyfer yr holl gleientiaid? 
. Mae cyfran mymryn yn uwch o'r grŵp oedran hwn wedi troi at Gyngor ar Bopeth 
lleol i gael cymorth gydag ôl-ddyledion biliau'r cartref (y dreth gyngor a rhent). Ar 
gyfer cleientiaid 65 oed a hŷn, y gwrthwyneb sy'n wir gyda chyfran mymryn yn uwch 
yn gofyn am gymorth gyda chynhyrchion credyd i ddefnyddwyr (cardiau credyd a 
benthyciadau personol), er bod y ffigurau cyffredinol ar gyfer yr olaf yn isel o hyd. 


Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, mae Cyngor ar Bopeth ledled Cymru wedi gweld 
42% yn llai o broblemau'n ymwneud â benthyciadau diwrnod cyflog. Mae hyn yn 
dilyn patrwm tebyg yn gynharach yn y flwyddyn ac yn cyd-fynd â'r Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol yn cyflwyno rheoliadau llymach ar gyfer y diwydiant 
benthyciadau diwrnod cyflog. Cleientiaid 15 i 34 oed yw dros hanner y cleientiaid 
benthyciadau diwrnod cyflog (54%). 


Mae pobl ifanc (15-24 oed) hefyd yn cynrychioli cyfran uwch na'r cyfartaledd o 


gleientiaid sydd wedi gofyn am gymorth gyda phroblemau'n ymwneud ag 
ôl-ddyledion rhent yn y sector rhentu preifat. 


5 Mae manylion yn yr Atodiad 


Mae Tabl 5 yn dangos bod cyfrannau'r cleientiaid budd-daliadau ym mhob grŵp 
oedran yn adlewyrchu i bob diben y cyfrannau ymhlith holl gleientiaid Cyngor ar 
Bopeth yng Nghymru. Fodd bynnag, o edrych yn fanylach ar y math o fudd-daliadau 
y mae pobl yn gofyn am gymorth yn eu cylch, mae hwn yn amrywio yn ôl oedran yn 
aml. 





15-24 25-34 35-49 50-64 
Math o fudd-dal 
Pob cleient 8% 17% 30% 33% 11% 
budd-daliadau: 
PIP 6% 12% 33% 46% 4% 
ESA 5% 13% 32% 48% 1% 
Budd-dal tai 10% 22% 3196 30% 8% 
Credydau treth 9% 28% 41% 21% 3% 
gwaith/plant 
Gostyngiad y dreth gyngor 6% 16% 27% 3590 1596 


A Tabl 5: Y problemau budd-daliadau mwyaf cyffredin yn ôl proffil oedran y cleient - Ch1 a Ch2 2015-16 
(96 rhesi) 


Mae PIP yn raddol ddisodli'r lwfans byw i'r anabl ar gyfer pobl o oedran gweithio 
(16-64 oed). Fel mae tabl 5 yn dangos, mae bron hanner y cleientiaid PIP a gafodd 
gymorth rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015 yn perthyn i'r rhan uwch o'r grŵp oedran 
hwnnw, sef 50-64 oed (4696). Yn yr un modd, y grŵp oedran hwn yw bron i 4896 o'r 
holl gleientiaid ESA. 


Fel y gellid ei ddisgwyl, pobl rhwng 25 a 49 oed yw bron i 7 o bob 10 cleient sydd 
wedi gofyn am gymorth gyda phroblem credyd treth (6996) - o gymharu â 4796 o'r 
holl gleientiaid budd-daliadau. Pobl 65 oed a hŷn yw mwyafrif y cleientiaid sydd 
wedi troi at Gyngor ar Bopeth am help gyda phroblemau'n ymwneud â lwfans 
gweini (budd-dal ar gyfer pobl ag anghenion gofal sy'n 65 oed a throsodd ac nad 
ydynt yn cael lwfans byw i'r anabl neu PIP) a chredyd pensiwn. 


Anabledd 


Caiff pobl sy'n byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor eu cynrychioli'n 
ormodol ymhlith cleientiaid Cyngor ar Bopeth o gymharu â'r boblogaeth yn ei 
chyfanrwydd. Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, dywedodd dros ddau gleient o bob 
pump (4496) eu bod yn byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, o gymharu 
â chyfartaledd y boblogaeth sef 23. 


Mae Tabl 6 yn dangos sut roedd pobl sy'n byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd 
hirdymor yn cyfrif am 6 o bob 10 cleient budd-daliadau yn ystod dau chwarter 
cyntaf 2015-16. Nid yn unig y mae problemau gyda budd-daliadau anabledd a 
salwch - PIP ac ESA - yn cyfrif am 4 o bob 10 problem budd-daliadau, ond dyma'r 
ddwy broblem fwyaf cyffredin sydd gan y cleientiaid sy'n troi atom ni am gymorth. 





Anabledd neu gyflwr Pob Budd-da Dyled Tai Cyflogaeth 
iechyd hirdymor cleient [EE] 

(LTHC) 

Anabledd/LTHC 4496 60% 42% 39% 22% 
Dim anabledd/LTHC 56% 40% 58% 61% 78% 


A Tabl 6: Cyfran y problemau yn ein pedwar prif faes cyngor yn ôl proffil anabledd y cleient - Ch1 a 
Ch2 2015-16 (% colofnau) 


Ar y Ilaw arall, gan fod Ilai o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor yn 
debygol o fod yn gweithio maent yn cyfrif am 22% yn unig o gleientiaid cyflogaeth. 


9 Disability in England and Wales, 2011 and Comparison with 2001, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
Ionawr 2013 


11 


Math o fudd-dal Anabledd/LTHC Dim anabledd/LTHC 


Pob cleient 6096 4096 
budd-daliadau: 

PIP 889 1296 
ESA 83% 17% 
Budd-daliadau tai 5196 4996 
Credydau treth 3390 67% 
gwaith/plant 

Gostyngiad y dreth 54% 46% 
gyngor 


A Tabl 7: Y problemau budd-daliadau mwyaf cyffredin yn ôl proffil anabledd y cleient - Ch1 a Ch2 
2015-16 (% rhesi) 


Yn ôl y disgwyl, mae mwyafrif y cleientiaid PIP ac ESA a gafodd gymorth Cyngor ar 
Bopeth lleol yn ystod y chwe mis o rhwng mis Ebrill a Medi 2015 yn byw gydag 
anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae llai o lawer o'r cleientiaid hyn wedi troi 
at y gwasanaeth am broblemau gyda chredydau treth. 


Mae'n ddiddorol nodi hefyd fod bron i ddwy ran o dair o gleientiaid (6396) sydd wedi 
gofyn am gymorth gyda lles cymdeithasol lleol h.y. y Gronfa Cymorth Dewisol yng 
Nghymru, yn byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. 


O ran problemau dyled, mae cyfran y cleientiaid dyled sy'n byw gydag anabledd 
neu gyflwr iechyd hirdymor yr un fath â'r ffigur ar gyfer yr holl gleientiaid. Fel y 
dengys tabl 8, fodd bynnag, ar wahân i'r dreth gyngor, mae cyfran uwch na'r 
cyfartaledd o'r grŵp hwn yn cynnwys cleientiaid sydd wedi gofyn am gymorth gydag 
ôl-ddyledion biliau hanfodol y cartref (o gymharu â chyfartaledd o 4296 o'r holl 
gleientiaid dyledion). Mae hyn yn dangos bod rhai pobl sy'n byw gydag 
anabledd/cyflwr iechyd hirdymor o bosibl yn fwy tebygol o'i chael hi'n anodd 
fforddio costau byw bob dydd. 


Math o ddyled Anabledd/LTHC Dim anabledd/LTHC 


Pob cleient dyled: 4296 5896 
Ôl-ddyledion y dreth 3696 64% 
gyngor 

Dyledion dŵr 49% 51% 
Dyledion tanwydd 49% 51% 
Dyledion ffôn/band eang 48% 52% 
Ôl-ddyledion rhent - 48% 52% 


cymdeithas tai 


A Tabl 8: Ôl-ddyledion biliau'r cartref yn ôl proffil anabledd y cleient - Ch1 a Ch2 2015-16 (% rhesi) 


Mae cyfrannau uwch na'r cyfartaledd o'r grŵp hwn hefyd yn cynnwys cleientiaid 
sydd wedi gofyn am gymorth gydag ôl-ddyledion ar eiddo cymdeithas tai. Gallai hyn 
adlewyrchu'r ffaith eu bod yn fwy tebygol o fod wedi cael eu heffeithio gan y 
rheolau tanfeddiannaeth budd-dal tai (neu'r 'dreth ystafell wely’). O ran 
ôl-ddyledion rhent sy'n gysylltiedig ag eiddo tai awdurdod lleol neu eiddo yn y 
sector rhentu preifat, mae cyfran y cleientiaid sy'n byw gydag anabledd neu gyflwr 
iechyd hirdymor yn adlewyrchiad agosach o'r ffigur ar gyfer yr holl gleientiaid dyled 
(44% yn achos tai awdurdod lleol a 4196 yn achos y sector rhentu preifat). 


O edrych ar broblemau tai yn fanylach, mae cleientiaid sy'n byw gydag anabledd 
neu gyflwr iechyd hirdymor yn cyfrif am gyfran uwch na'r cyfartaledd o gleientiaid 
sydd wedi troi at Gyngor ar Bopeth am gymorth gyda phroblem yn ymwneud ag 
eiddo awdurdod lleol (5296) neu gymdeithas tai (5096), a chyfran is o'r rhai sydd wedi 
gofyn am help gyda phroblem yn ymwneud ag eiddo yn y sector rhentu preifat. 


Ychydig o amrywiad sydd yn y gwahanol fathau o broblemau cyflogaeth ymhlith 
cleientiaid sydd ag anabledd/cyflwr iechyd hirdymor a chleientiaid heb 
anabledd/cyflwr iechyd hirdymor. 


13 


Ethnigrwydd 


Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yw 6% o holl gleientiaid Cyngor ar Bopeth yng 
Nghymru - o gymharu â 4% o'r boblogaeth yn gyffredinol”. Fel y dengys tabl 9, ar 
draws y pedwar prif faes cyngor, ychydig iawn o wahaniaeth sydd yna yn y math o 
gyngor mae cleientiaid duon a lleiafrifoedd ethnig a chleientiaid gwyn yn gofyn 
amdano. 


Ethnigrwydd Pob Budd-da Dyled Tai Cyflogaeth 


cleient TEELT 





Pobl dduon a 6% 5% 6% 7% 6% 
lleiafrifoedd ethnig 


Gwyn 94% 95% 94% 98% 94% 


A Tabl 9: Cyfran y problemau yn ein pedwar prif faes cyngor yn ôl proffil ethnigrwydd y cleient - Ch1 
a Ch2 2015-16 (96 colofnau) 


O edrych ar y data ar draws y prif broblemau ym mhob maes cyngor - 
budd-daliadau, dyled, tai a chyflogaeth - unwaith eto roedd cyfran y bobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig a chleientiaid gwyn yn adlewyrchu, i bob diben, y ffigurau ar 
gyfer yr holl gleientiaid, gydag ambell i eithriad bach - er enghraifft, pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig oedd 9% o gleientiaid credydau treth (o gymharu â 5% o'r holl 
gleientiaid budd-daliadau) ac 196 yn unig o gleientiaid dileu swyddi (o gymharu â 696 
o'r holl gleientiaid cyflogaeth). 


Rhywedd 


Mae ychydig mwy o fenywod yn gofyn am gymorth gan Cyngor ar Bopeth (5796) na 
chyfartaledd y boblogaeth (5196) , ond fel y dengys tabl 10, ychydig iawn o 
wahaniaeth sydd yn natur y cyngor y mae cleientiaid ei eisiau, boed yn ddynion 
neu'n fenywod. 


7 ‘Population estimates by ethnic group, 2001 to 2009', Ystadegau Llywodraeth Cymru (Mai 2011) 
8 Cyfrifiad 2011 - Amcangyfrifon o Boblogaeth a Chartrefi Cymru, Mawrth 2011 


14 


Rhywedd Pob cleient Budd-dali Dyled Tai Cyflogaeth 





adau 
Menyw 5790 5996 58% 59% 56% 
Dyn 43% 41% 42% 41% 44% 


A Tabl 10: Cyfran y problemau ar draws ein pedwar prif faes cyngor yn ôl proffil rhywedd y cleient - 
Ch1 a Ch2 2015-16 (% colofnau) 


O edrych yn fanylach ar y math o broblemau ym mhob maes cyngor, roedd cyfran y 
cleientiaid a oedd yn fenywod ac yn ddynion yr un fath â'r ffigurau ar gyfer yr holl 
gleientiaid ar y cyfan, yn achos problemau budd-daliadau, tai a chyflogaeth. 


Roedd rhai gwahaniaethau arwyddocaol yn cynnwys y canlynol - menywod oedd 
71% o'r holl gleientiaid credydau treth, o gymharu â 59% o'r holl gleientiaid 
budd-daliadau, a dynion oedd 47% o gleientiaid ESA o gymharu â 41% o'r holl 
gleientiaid budd-daliadau. Dynion oedd 51% o gleientiaid diswyddo hefyd, o 
gymharu â 44% o'r holl gleientiaid cyflogaeth. 


Math o ddyled Menywod Dynion 
Pob cleient dyled: 58% 42% 
Ôl-ddyledion y dreth 62% 38% 
gyngor 

Dyledion dŵr 65% 3596 
Dyledion tanwydd 62% 38% 
Dyledion ffôn/band eang 61% 39% 
Ôl-ddyledion rhent - 65% 35% 


cymdeithas tai 


Ôl-ddyledion rhent - 72% 28% 
awdurdod lleol 


Ôl-ddyledion rhent - 60% 40% 
sector rhentu preifat 


A Tabl 11: Ôl-ddyledion biliau'r cartref yn ôl proffil rhywedd y cleient - Ch1 a Ch2 2015-16 (96 rhesi) 


15 


Fodd bynnag, roedd gwahaniaethau mwy amlwg ar draws gwahanol fathau o 
broblemau dyledion, fel y gwelir yn nhabl 11 uchod. Fel yn achos cleientiaid sy'n 
byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, mae cyfran uwch na'r cyfartaledd 
o fenywod ymhlith y cleientiaid sydd wedi gofyn am gymorth gydag ôl-ddyledion 
biliau hanfodol y cartref. Hwyrach fod hyn yn arwydd eu bod yn fwy tebygol o'i 
chael hi'n anodd talu costau byw o ddydd i ddydd, neu fe allai fod yn adlewyrchu'r 
ffaith fod mwy o fenywod yn gyfrifol am gyllideb y cartref o ddydd i ddydd. 


Menywod hefyd yw dros dri chwarter y cleientiaid (7796) sydd wedi gofyn am 
gymorth gyda dyledion catalog/archebu drwy'r post. 


Casgliad 


Mae canfyddiadau'r dadansoddiad hwn yn ein helpu i nodi sut gall anghenion am 
gyngor newid yn dibynnu ar nodweddion ac amgylchiadau personol pobl. 


Mae dadansoddi ein data fel hyn â'r potensial i'n helpu ni hefyd, yn ogystal â'n 
partneriaid a'n cyllidwyr, i allu gweld lle gellid targedu ymyriadau cyngor yn fwy 
effeithiol. 


16 


Atodiad 


Deg maes cyngor mwyaf yng Nghymru - Ebrill - Medi 2015 





Maes cyngor Nifer y Nifer y Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 

Budd-daliadau a 26,450 79,367 39% +10% 

chredydau treth 

Dyled 13,836 58,655 29% -2% 

Cyflogaeth 6,080 9,400 5% -3% 

Tai 6,264 8,671 4% +2% 

Gwasanaethau a 3,046 8,220 4% 17390 

gallu ariannol? 

Pethnasoedd a 5263 7,409 4% -5% 

theuluoedd 

Cyfleustodau a 2,475 6,211 3% +86% 

chyfathrebu!'9 

Nwyddau a 3,457 5,449 396 +42% 

gwasanaethau 

defnyddwyr 

Cyfreithiol 3912 5,185 396 ro 

Treth 1198 1,515 1% +40% 


A Tabl A1: Y deg maes cyngor mwyaf y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn ymdrin â nhw yn ystod 
Ch1 a Ch2 2015-16 


? Mae'r cynnydd sylweddol mewn gwasanaethau a gallu ariannol yn sgil cynnydd mewn problemau yn 
ymwneud â gallu ariannol a phensiwn personol. Mae gallu ariannol yn cael ei gysylltu'n gyson bellach â 
darpariaeth cyngor ar ddyledion. Mae sgileffeithiau darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb Pension 
Wise - y dechreuodd Cyngor ar Bopeth ei ddarparu ym mis Ebrill 2015 - hefyd wedi arwain at gynnydd 
mewn problemau yn ymwneud â phensiwn personol. Nid yw ffigurau Pension Wise wedi'u cynnwys yn 
yr adroddiad hwn, ond byddwn yn cyfeirio ato yn C3. 

10 Gweler rhagor o wybodaeth dan y tabl ‘Defnyddwyr. 


17 


Budd-daliadau/credydau treth: 





Math o fudd-dal Nifer y Nifer y Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 
PIP 6,748 S 22% +44% 
ESA 7,070 14,135 1896 t2% 
Budd-dal tai 4,745 Al) 996 -2% 
Credydau treth 4,395 6,709 896 +9% 


gwaith/plant 
Gostyngiad y dreth gyngor 3,645 4,835 696 196 


A Tabl A2.1: Y pum problem budd-daliadau/credydau treth mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar 
Bopeth Cymru yn ymdrin â nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


Cynnydd neu ostyngiad nodedig arall mewn problemau 
budd-daliadau/credydau treth 





Math o fudd-dal: Nifer y problemau: Newid ers 2014-15 
Credyd cynhwysol 348 +691% 
Lwfans Ceisio Gwaith 21962 -18% 

Cap ar fudd-daliadau 47 -35% 
Lwfans byw i'r anabl 3,647 -18% 
Tanfeddiannaeth budd-dal tai 2B -33% 
Banciau bwyd 942 -6% 


('Cymorth elusennol’) 


Lles cymdeithasol lleol/Y 585 +19% 
Gronfa Cymorth Dewisol 


A Tabl A2.2: Newidiadau nodedig mewn problemau budd-daliadau/credydau treth y bu Cyngor 
ar Bopeth Cymru yn ymdrin â nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


Dyled: 





Math o ddyled Nifer y Nifer y Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 

Ôl-ddyledion y dreth 21995 MV2 1396 +19% 

gyngor 

Cardiau credyd/siopau 2,601 5,872 10% -5% 

Gorchymyn gostwng 128 5,093 9% 0% 

dyled 

Benthyciadau personol 2,624 55/3 9% -15% 

Ôl-ddyledion rhent - 811 1,142 2% +4% 


awdurdod lleol 


Ôl-ddyledion rhent - 738 1,067 2% +20% 
cymdeithas tai 


Ôl-ddyledion rhent - 634 965 2% +16% 
sector rhentu preifat 


A Tabl A3.1: Y pum problem ddyled mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn ymdrin â 
nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


Cynnydd neu ostyngiad nodedig arall mewn problemau dyledion 





Math o ddyled: Nifer y problemau Newid ers 2014-15 
Dyledion dŵr 2,864 alB% 

Llys ynadon - dirywon ac 1921 +14% 
ôl-ddyledion gorchymyn iawndal 

Benthyciadau diwrnod cyflog 892 -42% 
Dyledion catalog ac archebu 2S8 -10% 

drwy'r post 

Methdaliad 1002 -12% 


A Tabl A3.2: Newidiadau nodedig mewn problemau dyled y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn 
ymdrin â nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


Tai: 





Math o broblem Nifer y Nifer y % Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 

Eiddo yn y sector rhentu 1,941 2,486 29% 11% 

preifat 

Problemau 643 817 9% -7% 

amgylcheddol neu gyda 

chymdogion 

Bygythiad o fod yn 672 761 9% -10% 

ddigartref 

Tai awdurdod lleol 594 i3 8% +3% 

Eiddo 629 691 8% -17% 


perchennog-feddiannwr 


A Tabl A4: Y pum problem dyled mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn ymdrin â nhw 
yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 





Cyflogaeth: 

Math o broblem Nifer y Nifer y % Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 

Cyflog a hawliau 1932 2,341 25% 0% 

Diswyddo 1,103 1572 17% -5% 

Telerau ac amodau (SO 9 1,243 1396 -390 

cyflogaeth 

Datrys anghydfod 862 17035 11% 0% 

Dileu swyddi 551 736 8% 4% 


A Tabl A5: Y pum problem cyflogaeth mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn ymdrin â 
nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


20 


Defnyddwyr": 





Math o broblem Nifer y Nifer y Newid ers 
cleientiaid problemau 2014-15 

Gallu ariannol 1,506 4,825 +587% 

Problemau tanwydd* 1,813 4,498 +91% 

(e.e. nwy, trydan, olew, glo) 

Dŵr a charthffosiaeth* 618 982 *t12596 

Pensiynau personol 628 843 +201% 

(nid Cyfoeth Personol) 

Cyfrifon banc/cymdeithas 374 526 +34% 

adeiladu/Swyddfa'r Post 

Twyll a sgiamau 341 948 +369% 

Atgyweiriadau/gwelliannau i 410 552 +23% 

adeiladau 


A Tabl A6.1: Y problemau defnyddwyr mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn 
ymdrin â nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


*Probemau tanwydd” a dŵr - dadansoddiad pellach 





Math o broblem: Nifer y Newid ers 2014-15 
problemau 

Pris neu dariff nwy/trydan 788 -19% 
Dulliau gwerthu/newid cyflenwr 738 +267% 
Gostyngiad Cartref Cynnes 727. *23396 
Biliau/darlleniad mesurydd S19 +102% 
Dulliau talu 366 1331% 
WaterSure/tariffau cymdeithasol"? 455 +261% 


A Tabl A6.2: Dadansoddiad o broblemau tanwydd a dŵr y bu Cyngor ar Bopeth yn ymdrin â nhw 
yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


11 Mae ‘Defnyddwyr yn cyfeirio at ‘Gwasanaethau a nwyddau defnyddwyr, ‘Gwasanaethau a gallu 
ariannol a ‘Cyfleustodau a chyfathrebu’ yn un. 

12 Ers mis Ebrill 2015 mae'r rhan fwyaf o Gyngor ar Bopeth Ileol yng Nghymru yn cael cyllid drwy raglen 
Extra Ynni - Y Fargen Orau. Mae'n debygol fod hyn wedi cael effaith ar nifer y bobl sy'n rhoi gwybod i ni 
am broblemau tanwydd. 

13 Yn sgil ehangu'r gwaith o gyflwyno/hyrwyddo WaterSure/tariffau cymdeithasol gan gwmnïau dŵr ers 
mis Ebrill 2015 yn ôl pob tebyg 


21 


Prosiect Cyngor Ariannol Wyneb yn Wyneb!* 


Pwnc Nifer y % 
sesiynau 
Budd-daliadau 876 31% 
Dyledion a benthyca 724 26% 
Cyllidebu a rheoli arian 478 17% 
Gwaith, pensiwn ac ymddeol 375 13% 
Cartrefi a morgeisiau 124 4% 


A Tabl A7: Y pum pwnc mwyaf poblogaidd a drafodwyd yn ystod sesiynau cynghori ariannol â 
nhw yn ystod Ch1 a Ch2 2015-16 


I wybod mwy am y math o broblemau y gall eich Cyngor ar Bopeth lleol roi cyngor 
yn eu cylch neu i drafod unrhyw elfen o'r adroddiad hwn, cysylltwch â: 


policy.cymru@citizensadvice.org.uk 


14 Mae'r data yn yr adroddiad hwn wedi'i goladu ar draws nifer y ffrydiau ariannu gan gynnwys cyllid 
craidd gan awdurdodau lleol yn ogystal â phrosiectau wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru (Cyngor 
Da, Byw'n Well; Cyngor Rheng Flaen a Phrosiect Canlyniadau ar y Cyd Cymunedau yn Gyntaf) a 
Phrosiect Dyledion y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn darparu 
gwasanaeth cynghori yng Nghymru trwy'r Prosiect Cyngor Ariannol Wyneb yn Wyneb y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol. Ceir adroddiad ar wahân am y ffigurau hynny yma. 


22 


